PENILLION GOF 





FRDWRIETHUL. 


M 





Foddiad pump o Ddynion wrth geisio 


achub Bywyd. 





Aeth bâd a phump o ddynion, 
I geisio achub criw ; 
Ar chweched-foreu-ar-hugain, 
O fis Chwefror, chwerw yw; 
Aeth tri o fechgyn gwrol, 
Dau wr oedd hynod wiw, 
I geisio achub pobol, 
Ond ni ddaethant 'n ol yn fyw. 


Mair a'r Megan Creton 
Yn driftio, pan glywsant hwy 
Ergydion oedd yn drymion, | 
A'r storm yn codi'n fwy, ] / 
Cyffro am achub bywyd 
Oedd yn y badwyr dewr, 
Ond hwy wynebodd angau 
Cyn toriad boreu wawr. 


gamu 








2 





Trychineb oedd ofnadwy, 
Gwel'd pump yn colli bywyd, 

Wrth geisio rhoi cynorthwy 
Ond boddi wnaethant hwy, 

'Roedd tri yn fechgyn ieuanc, 
A dau o honynt wyr, 

Dyma helynt dychrynllyd, 
'Does neb ond Duw a wyr. 


Roedd un a chwech o deulu, - 
Yn gadael ar ei ol, 
I wylo hidl ddagrau, 
O hiraeth ar eu ol: * 
Tom Thomas oedd ei enw, 
Y morwr hynod dewr. 
Oedd fentrus diwrnod hwnw, 
Cyn toriad boreu wawr. 


'Roedd un a gwraig bur ieuanc, 
A chanddi faban bach, 

Cael ei gadael yn bur unig, 
Heb gymorth ond ei braich, 

I ymladd byd o bechod, 
A wylo am ei gwr, 

Y O-dyro gymorth hynod, | â 

Ymddiried iti'n llwyr. 


ŷ Y bâd oedd dan ei hwyliau, 
Wrth drugaredd gwynt a'r mor, 
| Ond eigion mawr a'i llyncai, 
Heb rybudd funyd awr; 
Yn ngwaelodion mae eu beddrod, 
Yn bump o ddewrion wyr, 
Yn fedrus ar y storom 
I geisio achub gwyr. 





b 


& 


9 


Roedd tri o honynt ieuanc, 
Un enw Richard Bell, 
A'r llall oedd Richard Owen, 
Yn byw ddim 'mhell o'r llall; 
Ond daeth dau yn bur ifanc, 
I feddrod eigion mawr, 
Yn ngwaelodion dragwyddoldeb, 
Heb rybudd funyd awr. 


'Roedd Hughie Evans hynod 
Yn cynal gweddw fam, 

Yr unig fab oedd ganddi 
Rhag iddi gael 'r un cam ; 

'Roedd iddi yn gynorthwy, 
Ac hefyd yn fawr rhan : 

Ond hwn sydd wedi dianc, 
Ni ddaeth yn ol i'r lan. 


Daeth y bad na'r un o'r badwyr 
I ymyl y ddwy long, 
Gan wyntoedd a thonnau mawrion, 
Oedd yn curo ybad i lawr; 
A thonnau yn eu curo 
Ar frig y creulon don; —.. 
Ond'boddi wnaeth pump Cymro 
Cyn toriad gwawr o'r bron. 


Boreu Sul dydd hynod hwnw, 
O fis Chwefror daeth a braw, 
Colli pump o fadwyr dewrion, 
Ar y storom gwynt a gwlaw, 
Pump oedd byw yn yr un heol, 
Ac yn fadwyr gwrol dewr, 
Ac mewn awydd achub pobol, 
Mewn llawer storom fawr, 








4 


O Arglwydd Dduw anfeidrol, 
“ A Iesu Ceidwad hedd, i 
O bydd yn gymorth dadol, 
I'r amddifaid sy' dan Dy wedd, 
A'r gweddwon sy'n unigol, 
O Dduw bydd iddynt hwy, | 
Y nerth a chymorth gadarn, k 
Ijlechu dan Dy glwy. | 


O Iesu Grist y nefoedd, 
Tosturiol ydyw Ef, " 

Brawd llawn o hedd dangnefedd, | 
Brawd hynaf fedd y nef: 

Bydd yn gymorth i'r teulu, “ 
Sydd mewn trallod yma'n awr, | 

'R ol colli anwyl fechgyn, | 
Mewn mor o ddyfnder mawr, 





Cant eto wel'd eu bechgyn, 
A'r gwyr oedd hynod wiw, 
Ar foreu pryd y bernir 
Yn gyfiawn gan Fab Duw, 
Ar foreu pryd y bernir, 
Holl lwythau dynolryw, 
ow & An fân;yn llosgi r ddaear, i 
'F— .- A'r. meirW'n-dod«yn tyw; o 4 


Anfeidrol Dduw ein Ior, 
Gwneithurwr tir a mor, 
Creawdwr nef a llawr; 
O cofia Di yn awr, 
Y gweddwon a'r amddifaid sydd, î 
Yn fyw ar Dy haeddiant Di bob dydd | | 


BEN. DAVIES JONES, 
1905. (Monra1s CyBr), 








